Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 

II. | GIMLI, MAK, JIJLÍ 1894,- | 7. 

TRÚIN 1 GUÐ. 

EFTIR M. J. SAVAGE. ’ 

-:o:- 

III. AGNOSTICISM eda GETUM YÉR ÞEKT GIIÐ 


(Framh.) Nú skulum vér renna liuganum } r íir ýmsar aðrar tilraunir tii 
Jieas að þekkja 'guð, og vita livort þær geta heimfærst undir þetta. 

Menn segja oss þá frá kraftaverkuaum, og standa fast á því, að 
þau sanni tilveru guðs og sýni oss hvernig Iianu sé. Ef að kraftaverk- 
in á annað horð hafa nokkurn tíma fyrir komið, þá eru þau oins og 
hvað annað, sem menn verða að athuga, að sanna, að meta til gildis 
eftir verðleikum þeirra; og þá má heimfæra þau undir hina vísinda- 
legu aðferð, sem hvað annað. 

Menn segja oss, að guð haíi opinherað sjálfan sig í bók einni. En 
ég fyrir mitt leyti get-ekki álitið það satt. Ég man eftir manni einum, 
sem sagði, að liann gæti eklci trúað því að draugar væru til af því, að 
liann hefði séþ svo mikið af þeim, Ég get ekki heldr trúað á þessar 
opinberanir af því, að óg hefi sóð of mikið af þeim. Hverju eigum vór 
að trúa, opinberun ritningar vorrar, eða opinberun einhverra annara trú- 
fiokka? Það er að minnsta kosti heilt kúgildi af helgum bókum þjóð- 
anna, sem gera kröfu til þess, að vera guðdómlega innblásnar. En 
setjum nú svo, að guð hafi með eigin hendi skrifað bók fyrir mannkyn 
ið. Því er þá svo varið með bók þessa, sem hvern annan lilut, að menu 


106 


verða að athuga hana, staðhæfa framsögn hennar, meta gildi hennar, 
og þá dregst hún inn undir hina vísindalegu aðferð. 

Enn segja menn oss, að vér verðum að finna guð í trúnni. En 
hvað moina þeir þá 1 Trú er ekki sama og trúgirni. Það er ekki hið 
sama og að trúa einhverju án allra sannana. Ef svo væri, þá væri það 
ósamboðið hverjum skyni gæddum manni. En trú — hvað er það i 
Hvað meina ég er ég segi, að ég trúi eða treysti náunga mínum 1 Eg 
meina það, að ég þekki eitthvað til þessa manns, eðlisfar hans, lífsferil 
hans, hreytni hans á umliðna tímanum, hæfileika hans, svo að ég trúi 
því, að hann muni gjöra það framvegis, sem hann er fær um. Eg hefi 
trú á honum. Ef að trúin þýðir e i 11 h v a ð sem er skyusamlegt og 
heiðai'legt, þá er hiín bygð á þekkingu og reynslu umliðna tímans og 
er þá fullvissa um, að það sem vér trúum muni !<oma fyrir undir lík- 
um kringumstæðum og áðr fyrri. Setjum nú svo, að ég trúi og treysti 
g U gi — ( og ég gjöri það, vinir mínir, og álít það skynsamlegt, og að ég 
geti réttlætt þessa trú mína — hvað meina ég nú 1 Eg trúi því, að 
reynsla umliðinna tíma, saga mannkynsins, gefi oss ástæðu til þess, að 
treysta morgundeginum. Eg stend frammi fyrir hitiu óþekta og ég 
segi: ég trúi og treysti. Og ég geng inn í þetta ský, sem hylr ókomna 
tírnann, þó að ég sjái ekki hið næsta skref, sem fyrir fótum mínum 
liggr. Ef að mannkynið hefir nú enga áreiðanlega reynslu til þess, að 
rértlæta þvílíka trú, þá er trú þessi eintóm endileysa, það er vitfirring, 
sem veldr henni, svo langt er hún frá því að vera skynsamleg. En trú 
— hvaðerþað? Það er aíleiðing af uinliðinui reynslu heimsins. Það 
er að mæta hinu óþekta og treysta því fyrir reynslu umliðins tíma. 
Grundvöllrinn undir þessari trú er þá þekking, athygli, reynsla, vís- 
mdaleg'staðhæfing og sönnun. Þannig dregst þá trúin sjálf inn undir 
. ktnörk vísindalegrar skoðunar. 

Menn tala og stundum um „hjarta-þekkingu.“ Eg heyri það 
stöðugt á prestafundum og frá prédikunarstólnum. Prestarnir segja 
oss að vér verðum að þekkja guð með hjartanu, en ekki með höfðinu. 
’.n hvað meina þeir með því ? Eg get enga aðra meiningu fengið út 
því. en þá, að ef að ég vil læra að þekkja einhverja aðra veru, sem 
gædd ei iífi og tilfinningu, þá verð ég að komast í tilfinningar-sam- 
saitd við hana. Þessi hjarta-þekking er þá nýtt skilningarvit, hið 
■göiía, sem setr mig í samband við kraftana, eða lífið umhverfis mig. 
Ég tek . ár Shakespeare í hönd og segi, að ég geti ekki skilið hann 



107 


nema að svo miklu loyti sem skáldskaparlissíileikiiiii í sjálfum mér setr 
m ig í tilfinniiiga-sambaiid við hann. Þetta er alveg rétt. Hessi tilíiDn- 
ingasemi mín verðr hæfileiki, sem lætr mig skilja þær einkunnir Shake- 
speares sem ég annars ekki mundi skilja. Hið sama má og segja um ait 
annað. Vér skulum taka til dæmis eitthvert skilningarvitið. Ef að ég 
hefði enga tilfinningu, þá gæti ég að eins komist í samband við, eðr 
jþekt nokkurn hluta af hók jpessari, sem ég held á, jiótt ég hefði bæð; 
sjón, heym, lykt og smekk. Ég gæti að eins þekt þá hluti hennar, 
sem ég hefi hæfileika til að þekkja. Ég get því þekt guð, ég get feng- 
ið hugmynd um mikilleika heimsins, að svo miklu leyti sem ég er 
gæddr þeim tilfinningum, sem geta sett mig í samband við þessa eigin- 
leika heimsins. En hafi hjartað þessa tilfinningu, þá er hún líka veru- 
leg. Menn geta athugað hana og skoðað hana, rétt eins og aðrar forn- 
leifar. Menn verða að meta hana og rannsaka hana á andlegan hátt, 
og skipa henni sæti þar, sem hún á heima. En, þá er einnig þessi 
,hjarta-þekking“ komin inn undir hina vísindalegu skoðun. 

Prófessor Max Muller í London segir oss, að hann trúi því að 
maðrinn geti fengið beina þekkingu á hinu óendanlega. Ég viðrkenni 
það. En þessi þekking er þá einnig þekking á því, sem er verulegt. 
Og svo er um hvað eina, hverju nafni sem það nefnist, sem hugrinu 
sýslar við; ef hann kemst í nokkui't samband við það, fær nokkra hug- 
mynd um það, þá er það verulegt, eitthvað, sem menn geta skoðað, 
rannsakað, sannað eftir gildi stnu, hvort heldr það er mikið eða lítið 
og þá er það komið inn undir hina vísindalegu aðferð. Hún er þvj 
hin eina rétta aðferð, til að þekkja nokkuð á himninum uppi, eða á 
jörðu niðri. 

En nú er ég loks kominn að aðalpunktinum, sem ég hefi verið að 
feta mig að. Getum vér nú með þessari vísindalegu aðterð virkilega 
þekt guð í Það er hin mikilvæga spuming sem ég ætla að reyna að 
svara í svo stuttu máli, sem ég get. í>ér hafið máske heyrt getið um 
kenningu þá, sem nú er orðin svo alkunn um heim allan, kenninguna 
um „hið óþekkjanlega." Herhert Spenoer hefir flutt þá kenningu. 
Hann segir, að guð sé óþektr, og menn geti aldrei þekt hann. En 
hann leggr engu meiri áherslu á það, en ritningin, þar sem hún segir : 
„Getr þú fundið guð með rannsókn 1“ „Hann er hár sem himininn, 
hvað getr þú gjörtl“ „Dýpri en hyldýpið, livað getr þú vitað ?“ Og 
þetta: „Enginn hefir nokkru sinni guð séð.“ Hann er hinn’ótak- 



108 


niarkaði, sem vör aldrei getum gripið til fulls; hann er einlægt ofar 
hugsunum vorum. En hvað er ]oað nú, sem Herbert Spencer meinar 
með kennihgu sinni um hið ,,ó]pekkjanlega“ (Unknowable) 1 Yór 
skulum mí sjá hvort það útilokar möguleika allrar þekkingar. Hann 
segir, að þekkingin sé að eins niðrskipun í floklra. Eg skal nú setja 
fram dæmi til sðhnunar því. Setjum nú svo, að ég gangi út á engjar. 
Yindrinn blæs ekki, af því að það er blæjalogn; en alt fyrir það sé ég 
hið hávaxna gras hreifast í fjarska. Eg segi þá: Þarna er eitthvað lif- 
andi. Ég set þessá hreifingu í flokk með öðrum hreifingum, seip ein- 
kenna líf; og ég skil það, að einhver lifandi skepn’a ei' orsök í þessari 
hreifingu. Ég geng áleiðis og brátt sé ég, að hundr stekkr upp úr 
grasinu og hleypr eftir enginu. Hvað meina ég nú með því að kalla 
skepnu þessa hund 1 Ég hefi ekki komið með neina útskýringu. Ég 
hefi að eins sett skepnu þessa í flokk þann, sem kallast hundakynið. 
Ef ég get komist négu nærri honum, þá get ég sagt, að það sé „New- 
foundland-hundr.“ Eg hefi þá getað heimfært hann undir vissan flokk 
þessa kyns. Ef ég kemst nú enn þá nær honum, þá get ég séð, hvern- 
ig hann er litr. Þannig got ég haldið áfram. En einlægt er ég að 
halda áfram þessari flokkaskipun. Þetta er nú það sem Herbert Spen- 
cer segir að vér skiljum við þekkingu. En hví getum vér þá ekki þekt. 
guð 1 Svarið verðr : Af þeirri einföldu ástæðu að guð er einn, einásti, 
óllkr öllu öðru í heiminum, hinn ótakmarkaði, hinn eilífi. Sökum 
þessa er ómögulegt að skipa honurn niðr í nokkurn flokk af því, að 
enginn er til jafningi hans að bera hann saman við. Þetta er hin orð- 
lagða kenning um „hið óþekkjanlega.“ 

En útiiokar nú þetta möguleilca allrar þekkingar? Vér skulum 
sjá, hvort þessi örðugleiki á ekki við hvað eina í heiminum. Vér skul- 
iiin talca vorn kærasta vin. Ég veit ekki hvað þessi vinr er „í sjálfu 
sér.“ Ég þekki fötin, sem hann vanalega klæðist, ég þekki hið ytra 
útlit hans, svip hans, hljóminn af röddu hans. Með því að tala við 
liann kynnist ég hugsunum hans og gáfnalagi. Þegar ég er lengi búinn 
að vera saman við hann, veit ég, hvers konar maðr hann er. En þetta 
get ég að eins vitað af því, livernig hann kemr fram við mig. Ég þekki 
hann ekki fyllilega, og get aldrei þekt hann til fulls. Ég veit ekki, 
hvað hann er í raun og veru. Þannig get ég tekið blómið til dæmis, 
og á alí þetta hið sama við um það. Sjáið rósina, sem ég held á í 
hendinni. Ég þekki hana ekki fyllilega og get ekki fyllilega þekt 



109 


hana. Ég lykta af lienni og finn ilm hennar; ég snerti. hana og finn 
'að ég snerti stofn eða blað. Ég lít á liana og só hvernig hún er lit. En 
alt fyrir það þekki ég- ekki alt eðli hennar eðr eiginleika. Þannig vit- 
um vér það fullvel, að skilningarvit vor hafa ekki og geta ekki gripið 
alt, sem til er í alheiminum. Vór vitum af loftöldum miljónum sam- 
an, sem eyrað getr' ekki gripið sem liljóð. Yór vittim af öðrum öldum 
loftsins í miljóna tali, sem augun ekki geta greint sem ljós. Yér höf- 
urn og óstæðu til þess að ætla, að aíheimrinn sé óendanlega mikill fyrir 
ofan oss og neðan oss, og alt í kringum oss, án þess að vér getum fest 
höndur á honum eða skilið hann, af þeirri einföldu ástæðu, að vér höf 

um enga tilsvarandi hæfileika til þess,að standa í sambandi við liann. 

• 

Heimrinn er allr einn. Eg snerti einn, eðr annan af þessum lausu 
þráðum í þessu óetidanlega klæði guðs, sem sí og æ er að vefast, en 
áldrei er lokið, og þetta leiðir mig angliti til auglitis við hiun ótalc- 
markaða; við spurningu þá sem enginn getr svarað. Og einmitt þessi 
hinn sami eiginlegleiki hins ,,óskiljanlega,“ á sér stað um hvað eina í 
heimiuum. Eg get að eins þekt hlutinn eins og hann kemr mér fyrir 
sjónir. En ég get ekkert þekt eins og það er í raun og- veru. Það er 
jafn satt um bókina, um kápuna mína, um vin minn, um blómið, eins 
og um guð. 

Enn er annað, sem menn vara oss við, og ég hlýt á að minnast. 
Menn segja oss nefnilega, að vór verðum að forðast allan „anthropo- 
morphism“ (o: að hugsa sér guð í mannsmynd eða með mannlegum 
einkunnum). En hvað meina menn með því ? Þeir eiga við það, að 
oss hættir einlægt við, að hugsa oss guð eins og væri haun líkr sjálfum 
oss. Til þess að skýra, hvað ég á við, skal ég talca dænii. — Ég hefi 
engan réttt til þess að segja, að guð áformi, nema óg nm leið skýri það 
orð. En því þá 1 A£ því, að þegar menn áforma eitt eðr annað, þá 
hpgsa menn út einhverja ráðgátu, eitthvað, sem menn ekki sjá fyrir 
endann á. Menn yfiístíga einliverja erfiðleika, sem eru á vegi þeirra. 
En nú gettim vér ekki hugsað oss nokkra þá ráðgátu eðr fyrirtæki, sem 
„hinn ótakmarkaði“ sjái ekki fyrir endann á, eða svo að hinn alvísi 
þuifi að hugsa það út. Því engir öiðugleikar liggja á vegi hans. Sök- 
um þessa á það ekki við, að vér segjum að guð áformi. Yér getum 
ekki heldr sagt, að guð hugsi í sama skilningi og vór hugsum, af því 
að ait sem vér vitum um hugsunina er bundið við viss störf mannheil- 
aus. Guð getr því ekki hugsað eins og maðrinu, nema því að eins, að 



110 


hann hafí heila eins og maðrinn. Og þó er því svo varíð, að ef að vér 
erum ekki „anthropomorphic," ef að vór ekki töluni um guð í líking' 
ura, dregnum af mannlegum hugsunum og mannlegri reynslu, þá get- 
um vér alls eigi um hann talað. Yér tölum um „hið hrosandí land og 
sölhýru sund.“ Yér tölum um að öldurnar syngi og vindrinn hvíni. 
Yér segjum að sólin rísi og gangi til viðar. Yér tölum um alheiminn 
fram og aftr í þessum líkingarfullu orðatiltækjum; og enginn maðr 
hefir neítt á móti því, að vér tölum þannig um daglega athurði lífeins. 
Engum manni hættir við að misskilja það. Og ég veít ekkí hvemig 
vér getum varist því, að tala í þvílíkum líkingum um guð. Eg er 
vissulega nær sannleíkanum þegar ég segi, að guð hugsi, en þegar ég 
segi, að hann hugsi ekki; en þegar ég segi að hann hugsi, þá meina 
ég þó ekki það, að hann hugsi á sama hátt og menn gjöra. Ef að ég 
segi, að guð elski, þá á ég ekki við það, að hann elski á sama hátt og 
ég elska. En þó megum vér ekki hugsa oss, að guð sé eitthvað fyrir 
neðan hugsun, eða áform, eða kærleíka, heldr sem eitthvað óendanlega 
langt fyrir ofan alla þessa talsmáta og alt það lífsem vér þekkjum. yér 
hljótum því að vera „anthropomorphic“ og vér spillum engu með því, 
ef vér að eins minnumst þes^, að mál vort í öllu tilliti er að eins líking- 
arfult, og þegar vér höfum klætt hugsanir vorar í húning orða, þá höf- 
um vér að eins dregið upp myndir, sem þó ekki fyllilega geta sýnt oss 
guð eins og hann er. 

En nú ætla ég þó að segja það, þrátt fyrir alla speki hinna nýrri 
tíma og þrátt fyrir alla þá örðugleika, sem ég hefi á minst, að vér get- 
um þekt guð, og að vér þekkjum guð alveg í sama skilningi og vér 
þskkjum hvað annað í heiminum. Eg get þekt guð rétt eins og ég 
þekki vin minn, og ég get þekt hann á sama hátt og ég þekki vin 
minn. Hinn eini mismunr er stigmunr, en ekki tegundarmunr. Eg 
þekki meira til vinar míns af því, að hann stendr á líkri tröppu og ég, 
og af því, að hið endanlega getr aldrei úttæmt hið óendanlega. Yðr 
kann að finnast þetta undarlega sagt og óskynlega, en þér hljótið að 
kannast við það, að alt, sem ég þekki til eíns eða annars af yðr, alt, 
sem ég þekki til hlómsins, til púltsins, til horðsins, til pallsins, til 
glugganna, sem ljósið streymir inn um, alt, sem ég þekki til sólarinn • 
ar, til jarðarinnar undir fótum mínum, eða hvað það nú er, þá þekki 
ég það af því, hvernig hvað eina kemr mér í ljós, hvernig þ-að opiu- 
herar sig fyrir skilningarvitum mínum og skilningshæfileikum. Eg veit 



111 


ekki og get aldrei vitað, hvað þetta í raun og veru er í innsta eðli sínu 

En nú segja vísindamennirnir oss, að það, sem vér getum þekt 
vissar og betr en nokkuð annað fyrir utan vora eigin meðvitund, sé til- 
vera þessa kraftar eða lífs, sem stendr á kak við og opinberar sig í a't- 
burðum og gangi heimsÍDs. Eg þekki þessar opinberanir. Ég legg mig 
fi’am til að kynna mér þær, ég ber þær saman eina við aðra, ég- skipa 
þeim í flokka, og í stað þess að segja, að vér vitum ekkert um guð, þá 
finnst inér það vera öldungis tilhlýðilegt fyrir oss að segja, að v é r 
þeukjum ekkert nenia guð, af því, að hvað eina í heiminum 
er opinberun þessa óendanlega kraftar og lífs, sem vér köllum guð. 

Ég ætla enn að bæta dálitlu við. Yér stöndum hér frammi fyrir 
leyndardóm, sem vér aldrei verðum fyllilega færir um að skýra. Þetta 
sprettr af hlutarins eðli, það er nauðsyn — og meira að segja blessun, 
eins og ég bráðlega skal sýna yðr. Setjum svo, að vér stæðum á þil- 
farinu á skipi einu einhvern þokumorgun úti í miðju Atlantshafi. Vér 
sjáum kann ske ekki lengra, en tíu fet frá oss, hvert sem vér lítum. 
Vér sjáum einhverjar skuggamyndir í þokubrúninni. Sjóndeildarhring- 
urinn er ekki stór,en vér getum þekt hann því betr, sem hann er minni. 
En effcir því, sem sólin hækkar á lofti, lyftir þokunni upp. Sjóndeild- 
arhringrinn stækkar þangað til, að sést um alt skipið og þokan lyftist 
upp af öllum sjónuin. Lengst í burtu úti við sjóndeildarhringinn sjá- 
um vér öldurnar hníga og rísa og önnur skip fara ferða sinna til og frá 
um sæinn. Þarna stækkar og víkkar hinn sýnilegi heimr: þannig 
og á sama hátt stækkar líka hinn óþekti og ósýnilegi heimr. Eftir því 
sem ég þekki meira og get séð meira, en áðr, þá víkkar hringrinn, sem 
ég get ekki séð út yfir. Setjum svo, að ég standi við fjallsrætr í dal 
einum. Eg sé ekki nema lítið eitt í kringum mig, og ég skil vel, hví 
það er. Nú fer ég að klifra upp fjallshlíðina j þá stækkar sjóndeildar- 
hringr minn á alla vegu, og þegar ég er kominn upp á efsta tindinn, 
þá liggr héraðið alt fyrir fótum mér. Ég sé þá miklu meira, en hring- 
rinn, sem lykr um mig á alla vegu og ég ekki get út yfir séð, hann 
hefir líka stækkað mjög mikið. 

Taki ég nú kíkir góðan og sópi með honum himinhvolfið yfir höfði 
mér, og þó að ég renni augum yfir miijónir, biljónir mílna, þá verða 
áhrifin þau, að ég finn betr og betr til þess, að heimarnir teygjast út í 
það óendanlega og eilífa á alla vegu, og ég get ekki gripið þá, get ekki 
skilið þá, get ekki þekt þá. 



112 


Þannig getum vér ferðast um alla eilífð, numíð um alla eílífð o g 
við hvert eitt spor, sem vér sfcígum, verður þessi leyndardómr alheims - 
ins einlægt stórkostlegri og stórkostlegri. Hvert eitt spor þekkingar 
e ða lærdóms, stækkar liinn óþekta hring umhverfis oss. En er þetta 
nú nokkur óbærilegr þungi á herðum vorum ? Yissulega er þetta eitt 
hið háleitasta og fyllir oss hinnar gleðilegustn vonar. Ef að alheimrinn 
væri lítill, og heili minn, hugsunarkraptr og rannsóknarafl væri lítið, 
samsvarandi þessum litla heimi, ef að ég gæti skoðað hann allan og 
þekt hann allan, hvað kæmi svo á eftir í — örvænting ! Þegar tak- 
markinu væri náð, væri ekkert meira að þekkja, ekkert meira að hugsa 
um, ekkert meira að lifa fyrii'. Þetta væri dauðadómr heimsins. Ef að 
ég gæti úttæmt eilífðina, þá hefði ég ekki annað að gjöra, en að þylja 
yfir mér dauðadóminn. Odauðleikinn væri þá vitleysa ein ; það værj 
vitleysa að hugsa sér ódauðleika af manni, sem gæti séð til fulls eðli 
hiutanna. En einmitt af þeirri ástæðu, að vér erum takmarkaðir, en al- 
heimrinn ótakmarkaðr, þá getum vér tekið vængi morgunroðans og 
flogið til hins ysta hafs, vór getum stokkið frá heimi til heims um hið 
óendanlega rúm, og einlægt hreiðist óendanleikinn alt í kringum oss. 
Xyjar jarðir, ný störf, nýjar leiðir hlasa við oss hvar sem vér förum. 
Þannig er það skynseminni samlcvæmt, að vér lærum, og hugsum, og 
jifum, og elskum að eilífu. Og alheimrinn umhverfis oss, fyrir neðan 
oss, og ofan oss, verðr einlægt stórkostlegri og’ dýrðlegri, og laðar oss, 
að skoða meira og meira, og opnar fyrir oss einlægt nýja og ótakmark- 
aða, endalausa eilífð. 


ÁSTÆÐUR FYRIR BREYTINGU SKÍRNARINNAR. 

Það getr hver séð, 6em út í það hugsar, að það var ekki að á- 
stæðu lausu, að vér komum fram með hreytingu þá í skírninni, sem 
stendr í 5. nr. „Dbr.,“ því margir voru orðnir mjög óánægðir 
með gamla skírnarformið. En af því, að aldrei hafði um það verið 
talað á fundum safnaðanna og menn höiðu ekki tiltekið neitt annað 
nýtt, var þó verið að fylgja því í hin ýtrustu lög en óánægjan með 
það fór einlægt vaxandi. Menn fóru að taka eftir því, að þeim fanst 
ýmislegt í því ekki vera sannleikanum samkvœmt, og þá vildu menn 

reyna að forðast sem þeir gátu, að fara með ósannindi í heilagri 
athöfn. 



113 


Það, sem merm einkum fundu sér til var fyrst og fremst inn- 
gangrinn. I lionum er J>að sagt, að vér allir játum ]pað, að dauð - 
inn sé kominn inn í heiminn fyrir syndina og dauðinn sé runn- 
inn inn til allra manna af því, að allir hafi syndgað. Eftir þessu 
á það að vera skoðun vor og sannfæring, að mennirnir hafi. verið 
skapaðir ódauðlegir, að enginn dauði hafi verið til í heiminum áðr, 
en auminginn hiin Eva glæptist 4 eplinu góða. En nú vitum vér 
það, með öldungis jafnmikilli vissu og vér viíum að vér þurfum 
föt og fæði, eins og vér vitum að sólin skín á daginn í heiðríku 
lofti, að dagr kemr á eftir nóttu, að maðr fæðir af sér mann, en 
ekki dýr, að svo hefir ekki verið. Dauðinn var kominn inn í 
heiminn áðr en maðrinn kom í hann. Vér þurfum eigi annað, en 
að líta á kolalögin til þess, að sjá það, og þó að hin gamla, æru- 
verða, hehreska hók segi þetta, að dauðinn sé kominn inn í heim- 
inn fyrir syndina, þá getum vér ekki lagt meira upp úr því, en 
annari þjóðsögu, þegar vér vitum hetr. 

Þá fanst oss það eitthvað óviðkunnanlegt að segja : ,,að guð hafi 
útvalið oss áðr, en veröldin var grundvölluð, að vér skyldum vera 
heilagir og óstraífanlegir fyrir hans augsýn í kærleikanum“. Þetta 
er reyndar samkvæint Augshorgarjátningunni, sem gjörir skírnina að 
sáluhjálparskilyrði, sem segir að allir óskírðir fari í hið eilífa hál. 
En vér trúum því ekki, og finst oss þetta draga keim af hinni gömlu 
hugmynd, sem lætr þá þrjá, Guð og Krist og Heilagan Anda, vera að 
hollaleggja það, hvern með öðrum, hvernig þeir skyldu nú hafa það, 
þegar öll þeirra sköpun, alt þeirra heimssmíði væri farið út ttm þúfur. 
Svo var það, að ef allir, sem skirðust voru um leið orðnir heilagir og 
óstraffanlegir, þá fanst oss ekki vandlifað í heiminum, og oss fanst það 
ekki koma vel heim við það, er klerkar 'hóta oss í nafni guðs Og 
Krists og heil. Anda eilífum kvölum. 

Þá er verið að hnoða gömlu setningunni hans Davíðs inn í skírn- 
ina, þessari: ,,I synd em eg fæddur og í synd gat mín móðir mig". 

* Það er eins og verið sé að atyrða móðurina fyrir að hafa fætt barnið, 
og sletta því framan í hana, að þar hafi hún drýgt stóra synd. . Þetta 
kemr illa heim við það, sem ritning Hebrea segir, að guð hafi sagt 
manninum að aukast og margfaldast og uppfylla jörðina. Það kemr 
illa heim við það, sem haldið er fram í ritningunni og giftingaform- 
inu, að guð hafi stofnað hjónabandið. Guð á að bjóða konunni að 


114 


fæða af sér afkvæmi, en þó drýgir hún synd, er hún hlýSir þessu 
boði. Eitthrað skrítið ! 

En aðalatriðið, sem vér höfum á móti skírninni er þó sjálft 
skírnarheitið, sem kallað er. Það er það, að láta lesa yíir barninu 
langa kafla, og segja svo og láta frændr eðr foreldra barnsins hátíð- 
lega lofa og skuldbinda barnið til þess, að trúa öllu þessu, eðafara 
í eilífar kvalir að öðrum kosti; því að, þó það sé ekki fram tekið 
í skírninni sjálfri eða í trúarjátningunni, þá er þó búið að ganga út 
frá því, sem sjálfsögðu í því, sem lesið er upp á undan. Ef menn 
nú hugsuðu rækilega út í þetta, ef menn hristu dálítið af sér guð- 
fræðissótið klerkanna og reyndu nú að fara að hugsa einu sinni, þá 
hygg ég að menn kynnu, ef til vill, að fara að renna grun í, að þetta 
væri glæpi næst. Mönnum þykir ég kann ske vera stórorðr núna, 
þeim guðsmönnunurm og máttarstólpum þeirra. En ef þeir hugsa 
vel út í, hvað hér hefir fram farið um fleiri aldir, þá mun þeim 
valla sýnast það svo fagrt. Barnið er þarna skynsemdarlaust, mál- 
laust, óviti, og það er látið gjöra skuldbindingu, afarmikla skuld- 
bindingu, og það svoleiðis lagaða, að flestum ef ekki öllum er ó- 
mögulegt að uppfylla hana. Barnið er nefnilega ekki skírt nema 
því að eins, að það lofi eða aðrir fyrir þess hönd lofi því, að upp- 
fylla þenna sáttmála. Yér skulum nú taka annað dæmi til þess, að 
skýra þetta, því að þetta er orðið svo gróið inn í hugsunarhátt 
manna, að menn eru sem blindir og geta ekki séð það nema frá 
einni hlið. Hugsum oss að einhver okkar væri sofandi, þá kemr 
lögmaðr að honum með votta og les yfir honum dómadagsskjal, og 
stendr í því, að liann lofi því og skuldbindi sig til þess, að selja af 
hendi allar eigur sínar, ef hann ekki gjöri það hóta þeir að deyða 
hann. Maðrinn lagðist þreyttr út af og sefr væran og veit ekk- 
ert, hvað á gengr, en nú koma fram vinir hans og til þess að 
frelsa hann játa þeir öllu fyrir hans hönd og lofa því hátíðlega 
að sjá um, að hann uppfylli það, þegar hann vaknar. Nú vakn- 
ar aumingja maðrinn og fréttir að búið sé að svifta sig eigujp 
sínum. Eins er því varið með barnið, þegar það vaknar til vitsins, 
þá sér það að búið er að svifta það frelsi sínu. Er það nú rétt- 
, lætinu samkvæmt, að láta það játa þessu, að láta það ganga und- 
ir þá skuldbindingu, sem getr verið því svo ógeðfeld, þegar það 
kemr til vits og ára, að það kann ske aldrei geti gleymt því alla 



115 


sína æfi, hvað miklu ranglæti það hafi verið beitt í bernsku. Því 
maðr getr hugsað sér það, að því finníst það vera skylda sín að 
uppfylla eftir mætti loforð þau, sem aðrir gjörðu fyrir þess hönd, 
Og hvað skuldbindinguna sjálfa snertir, þá getr það oft ekki upp- 
fylt hana liversu mikinn vilja sem það hefði á því. Mennvitasvo, 
að mönnum er ómögulegt að trúa því, sem þeir vita og eru sann- 
færðir um að eigi er satt. En til hvers er þá loforð þettai Er það 
til þess að láta harnið dragast með lýgi alli alla sína dagai En 
foreldrarnir eða skírnarvottarnir, sem lofa þessu fyrir barnsins hönd. 
Hvernig geta þeir með góðri samvisku lofað því, að barnið skuli 
trúa einu eðr öðru 20, 30—50 árum seinna, mörgum árum eftir að 
þeir sjálfir eru dauðiri Fyrst og fremst er það, að þeim er það ó- 
mögulegt, og þeii hljóta að vita það sjálfir að þeir fara með ósann- 
indi, er þeir lofa því, sem þeim er ómögulegt að efna. Mór þætti 
fróðlegt að sjá þann mann, sem gæti fengið mig til að trúa á ei- 
líft víti eða djöful, eða syndafall eða syndaflóð eða þrjá guði. Og 
svo er um hvern og einn. En nú munu menn segja, að þetta sé 
eigi meiningin, guðfeðginin eða foreldrarnir lofi því, að eins, að 
uppfræða barnið í þessum sannindum. En er þá skírnin humbug 
eitt, eru loforð þessi eigi loforð. Þegar spurt er: „Afneitar þú 
djöflinum“, þegar spurt er: „trúir þú á guð, á Krist, sem fór niðr 
til vítis, á guð heilagan Anda o. s. fsv.“ er það þá kómedía eða 
hvað? Þegar ovo er spurt: „Viltþúupp á þessa trú vera skírðr“ 
þá segir sá, sem harninu heldr undir skírn: ,,já“, en með þessu 
jái, hvað gjörir hann? Hvað gjörir hann annað, en að lofa guði 
því,—ábyrgjast það fyrir guði, að barnið trúi einmitt eins og upp- 
hefir lesið verið eðr eftir öllum kreddum hinnar lúþersku trúar. 
Ef það er á annað borð hægt að lofa upp í ermina á sér, þá á 
það hér við. En það er meira; þetta er það, sem á ensku mætti 
kalla „dishonesty", ,,fraud“, það er óheiðarlegt, um leið og mað- 
urinn eða konan, sem á harninu heldr segir já, þá fara þau með 
ósannindi, því að þau mega vita það, ef að hugsunarkraftr þeirra er 
nokkuð æðri en dýrslegr, að þau geta ekki efnt þetta, og þessi 
ósanni-ndi fara þau með í heilagri athöfn. En er það nú sam- 
boðið heiðarlegum mönnum að gjöra það? Geti' nokkur ætlað> 
að þetta sé- vegleg guðsdýrkun? Ég skal taka það besta dæmi sem 
hægt er í þessu tilliti, en það er þegar foreldrar eða aðstandendr 



116 


bamsins, trúa fastlega eftir trúarjátningunni eftir Augsborgarjátn- 
ingunni, trúa því, að allir þeir fari illa, sem ekki eru skírðir og 
því ver þeir, sem ganga frá þessu loforði, sem þó var með nauð- 
ung af þeim tekið. En þá kemr þó að minsta kosti það fram, að 
þeir lofa meiru, en þeir geta efnt. En nú er það í sannleika svo 
að margr maðrinn er farinn að efast um eitt eðr annað af þessum 
trúarskífyrðum, kann ske fleiri, og þá gjörir hann raugt að taka 
upp á sig þessa ábyrgð, sem hann ekki getr efnt, og það, sem 
verra er að vinna þetta loforð á hátíðlegan hátt, mitt í heilagri at' 
höfn. Betra að lofa minna og efna það, eða að sjá að minnsta 
kosti mögulegleika ,á því. Ef menn nú fara lengra út í það og skoða 
hvaða áhrif þess konar aðferð hefir á hugsunarhátt þjóðarinnar, þá 
eru þau sannarlega ekki glæsileg. Þegar barnið vex upp, ber það 
sí og æ þessa byrði á bakinu og getr ekki losast við haua, meðvit- 
undina um það, að undir eins og það kom í heiminn byrjaði þessi 
tvöfeldni, óhrein-leiki, þessi loforð sem menn aldrei ætluðu sér að 
efna eða gátu ekki efnt og vissu að þeir gátu ekki efnt. Nú 
verðr það annaðhvort að gjöra, að rjúfa þenna sáttmála, sem gjörðr 
var að því fornspurðu, eða þá að trúa, hvort sem það getr eða 
ekki, það 'svitnar undán áreynslunni að nauðga skynsemi sinni, 
það sér þó að lokum að það verðr að bætta við þá tilraun. En 
þá kemr annað, annaðhvort verðr það að ganga með lygi í hjarta 
sínu alla sína daga, ef að Það þykist trúa þvert á móti sannfær- 
ingu sinni eða læst trúa öðru en það trúir, og þá hræsnar það 
bæði fyrir guði og mönnuiri. En gjöri menn það, þá er það 
sannarlega gróðrarstía fyrir lygi og fals og allskonar óhreinleika 
í orði og verki. Þeir menn eru mjög líklegir til þess að kalla 
ekki alt ömmu sína. Eg vildi af öllu bjarta óska að þeir væru 
færri, en þeir eru. Ef menn vilja nú forðast þessa hræsni, sem 
■ niðrlægir manninn í siðferðislegu tilliti, sem gjörir hann auk þess 
að aumingja í augum ærlegra drengja, þá er ekki um annað fyr- 
ir haun að gjöra en að kasta þessu nauðungarheiti. Það er alveg 
sama þó hann hafi staðfest það með fermingu sinni, því alt að 
formingunni var róið að því öllum árum, að verja hann öllum þeim 
áhrifum, öllum þeim hugmyndum, sem gátu vakið hjá honum efa 
um réttmæti þessarar játningar, honum var ekki gefinn kostrá, að 
þekkja annað. Augu hans voru hyrgð, og hlindandi var hann út 


117 


í ferminguna leiddr. Sökin var þá ekki hjá honum, heldr þeim, 
sem leiddu hann, en hún liggr hjá honum eftir að augu hans 
opnast.. Þetta er heiðarlegi maðrinn skyldr að gjöra eftir að augu 
hans hafa opnuð verið, ef hann vill halda sóma sínum og dreng- 
skap, ef hann vill halda tign sinni óskertri. 

Vór getum af framansögðum ástæðum eigi átt lengr -við þetta. 
Vér getum eig-i tekið upp á oss þessa áhyrgð, en vér viljum helga 
barnið guði játningarlaust og ítreka það með fermingunni, en þó 
svo, að barnið ekki heldr þá gjöri ireina trúarjátningu aðra, en að 
lofa að leitast við, að lifa eftir Krists kenningu og dæmi. að leita 
að sannleikanum og hafa einurð til að játa hann. 

Hvað breytingunni á giftingarforminu líðr, þá er fyrstu spurn- 
ingunní slept. Það sér hver maðr að það er að forða mönnum við 
að skrökva, að skrökva því að menn hafi ráðfært sig við frændr og 
vini, ef menn hafa ekki gjört það; kann ske eigi átt neina frændr 
og vini til að ráðgast um við, forða mönnum frá því að segja, að 
menn hafi ráðfært sig við sitt eigið hjarta, ef að það skyldi nú eigi 
vera tilfellið, eða að segja, að menn hafi ráðfært sig við guð, ef að 
svo kynni að vera,að menn hefðu gleymt því. Svo er og slept upplestrin- 
um úr Móses og Páli um undirgefni konunnar og svo frv.. Eg held 
flestum komi saman um að það megi missa sig og get ég eigi verið 
að fara frekari orðum um það. 


Ferming. 

Kæru börn! 

I nafni guðs vors elskulega föður á himnum helgum vér yðr 
nú hans og sannleikans og réttlætisins þjónustu. Hoit yðar er ekki 
bundið við vissar setningar eða trúarjátningar heldr loforð um að 
þjóna sannleikanum, kærleikanúm og dygðunum alla ykkar daga. 
Það er starf, sem getr gjört líf yðar heilagt á hverri stundu, í 
hverju helst ástandi í gleði og skemtunum, í sorg og eymd. Þór 
eruð guðs eigin börn, sem bróðr bindist þér Kristi með þeim ein- 


118 


lægum ásetningi að líkast honum og lifa eftir honum, hans kenn- 
ingu og dæmi. Að leita og finna sanuleikann, að hjálpa með- 
bræðrum yðar til þess að verða farsælli og betri, það er lífsstarf- 
ið, sem fyrir yðr liggr. 

Ég spyr' þig N. N. 

Vilt þú loýa því í alvöru og einlœgni að gj'öra alt sem þú getr 
til þess að fylgja Kristi, að hafna allri villu og öllu illu, en reyna 
af fremsta megni að vinna að því að gjöra heiminn betri en 
hann er ? 

Svar: Já. 

Gef mér þá hönd þína upp á þetta. 

[Prestr leggr hönd á höfuð barnsins og segir :] 

Vór tökum þig nú í- samfélag þeirra, sem vilja leita guðs og 
sannleikans, verið velkominn í þann hóp. Sá guð sem skapað 
hefir heiminn og viðheldr honum hann veiti þór fullan mælir 
sinnar náðar. Hann leiði þig og styrki til að verða trúr og sannr 
verkamaðr í sínum víngarði. 

A M B N. 


Smávegis. 

CHRISHNA. 

Guðinn Vishnu (í Brahma trú) átti á 600 ára fresti að stíga niðr 
af himni og taka á sig holdlega mynd. I 8. sinni, sem holdtekja 
þessi fór fram nefndist hann Chrishna, og er sagt frá því á þessa 
leið í Baghavat Gita einni af Vedabókunum : 

Kvöld eitt var meyjan Devanaguy að biðjast fyrir, heyrði hún 
þá hljómfagran, inndælan og himneskan söng. Kom þá guðinn 
Vishnu til hennar, yfirskygði hana og fékk hún getnað. Seinna 
fylgdi sendimaðr einn henni í gripahús nokkurt. 01 hún þar barnið 
og var því nafn gefið og kallað Chrishna. Hjarðmenn komu og 
heimsóttu þau og krupu fram fyrir barninu og tilbáðu það. En er 
hinn drottnandi hardstjóri í Madura (Cansa) heyrði um fæðingu barns- 



119 


ins, þá leitaðist liann við að fyrirkoma honum og lót því það boð út- 
ganga, að deyða öll unghörn karlkyns, sem fæðst höfðu sömu nótt og 
Chrishna. Þetta átti að ske ekki seinna, en 1200 árum fyrir Krists 
burð lengst austr í Asíu. Hálfskrítið.— 

Liíkas 4, 5—7. „Þar eftir fór djöfullinn með hann (Krist) 
upp á ofurhátt fjall. og sýndi honum þaðan á augabragði öll 
ríki veraldarinnar og sagði : alt þetta veldi mun eg gefa 
þér og vegsemd þess, því alt er mér það í vald geflð, 
svo eg get gefið það hverjum sem eg vil, skal alt þetta 
vera þín eign, ef þú fellur fram og tilhiður mig“. — 
—En hvenær var það nú, að djöfullinn átti öll ríki veraldarinn- 
ar 1 En sé nú svo að þetta hafi verið satt, að hann hafi boðið 
Kristi þetta |eins og ritningin segir og haft vald til ■■ þess, átt alt 
saman löndin, akrana, borgirnar, húsin, skepnurnar, mennnina þá 
vitum vér, að Kristr þáði ekki þetta hoð; en með því að vér 
hvergi höfum séð afsalsbréf frá kölska fyrir þessu, þá ætti hann að 
eiga það alt enn, konga og keisara, preláta og presta, kii'kjufeðr og 
helga menn. En er það ekki ósköp að vita eða hugsa sér það að 
kölski skuli eiga blessaða prestana. Það getr þó aldrei verið og því 
held ég að eitthvað sé bogið við þetta alt saman. 


4 




,0 




0 > 








B@”Öllum þessum send myndin. 



—Árnes P.O.: Gunnar Gíslason, Jónas Jónsson, Jón Melsteð og ísleifur 
Helgason.—Baldur P.O.: Kristján Ólafsson,[I & II.]—E. C. Guild, Bruns- 
wick, [2 eint.] —Gardar: Grímr Einarsson og Jóhannes Sigurðsson. 
—Gimli: Lárus Guðjónsson og Einar Einarsson. —Husavick : Thorsteinn 
Sigfússon.—Hnáusa: Sig. J. Vídal og Sigrl: J Vídal.—Minneota: G. S. Sig- 
nrðsson.—Wilno: Jóhannes Magnússon.—Seattle: Gísli Sæmundsson,John 
Oddson og Magnús Einasson. —Otto P. O. Sikulás Þ. Snædal og Guðný 
Sigmundsdóttir. —Selkirk : , Jóhann Schaldemose, J.E.Janson [I &II.], 
Árni Guðmundsson og Jón ívarsson. —Winnipeg: Th. Th. Holm, Eyólfr 
Eyólfsson, Gísli Árnason, Egill Brandsson [I & II], Olafr ísleifsson og 
Baldvin Ilelgason [I & II].—Gísli Sveinsson, Gimli (1 & II) (15—7—’94) 



^ýjir kampendr að II. árg. Dagsbrúnar fá í kaupbæli myndina Faðir vor. 
t>eir geta og fengið I. árg. Dbr. fyrir hálfvirði, að eins 60 cents. 


Bóksala G. M. Thompson hefir til sðln gnægtir af ritföngum, svo sem' 
Skrifpappír af mörgum tegundum og stærðum.-^Umslög sömuleiðis.—Blý- 
anta með strokleðri.—Blýanta, rauða og bláa,—Penna af mörgum tegund- 
um.—Ágætt hiek.—Writing Tablet.—Letter Book.—Margar tegundir reikn- 
ingshausa og fl. o. fl. .- Alt með mjög lágu verði. --- 


DJÓÐVILJINN DNGI, Ill.ár, árg. 40 nr. á $1,00. Ritstj. Slcúli Thoroddsen. 
Hann er frjálslyndasta íslenzka blaðið, flytr lesendum sínum innlendar 
og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar og ljóst samdar ritgjörðir, bóka- 
fregnir og fl. Bóksala G. M. Thompson. — Gimli, Man. 

Ókeypis fá nýjir kaupendr að 46. árgangi ÞJÓÐÓLFS 1804: 

1. Sögusöfn Þjóðólfs V. og VI., 278 bls. 

2. Söguna af Þuríði formanni og Kambsránsmönnum, 1. hefti. 

3. Sömu sögu, 2. hefti, er verðr prentuð,á næstkpmandi vori. Alls yfir 
400 bls. ókeypis. Verð árg. $1,50. — IJtsöluxnaSr. G. M. Thompson. 

Útsölumenn SIJNNANFARA í Ve'strheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, N.D.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Bóksala G. M. Thompson. - - Gimli, Man. 

STEFNIR, 30 tölublöð nm íárið, kostar $0,75, gefinn út á Akureyri. Flytr 
glöggastar fréttir af Norðrlan Ji. Frjálslynt blað, fróðlegt og skemtilegt. 
Bóksala G. M. Thompson. - - Gimli, Man. 

DRAUPNIR, ársrit, tvö hefti hvert á $0,40. Safn af skemtisögum. Útg. 
Torfh. Þ. Ilo'lm. Fæst hjá G. M. Thompson. — — Glmli, Manitoba. 

Nýjir kaupendr ÍSAFOLDAR 1S94, fá í kaupbæti: 

1. Sögusafn jsafoldar 1S92, 270 bls., með 17 ágætum skemtisögum. 

2. -Sögusafn ísafoldar 1893, 176-bls., með 13 ágætuin skemtisögum. 

3. Pax vobiscum : Friðr sé oöyðr, eftir hinn heimsfræga snilling pró- 
fessor H. Drummond, innbundið (48 bls.). 

BÓKSALA G. M. THOMPSON. - -— GIMLI, MAN. 

G. M. Thompsos hefir á hendi alla afgreiðslu á 
Dagsbkún ög anrtast fjármál hennar. Kaupendr 
snúi sér því til hans, bæði með pantanir og borganir 


Hve nær sem kaupendr að „Dagsbrtin" skifta iim bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 




„DAG,SBRÚN“ kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 

Árgangrinn kostar í Vestrheimi .$1,00 

Sendr til Jslands en borgaðr hér .$0,75 

Sendr til Islands en borgaðr þar . Kr. 2,00 

- Verð árgangsins greiðist. hvervetna fyrir fram. -- 

Skrifstofa blaðsins er hjá Magn. J. Skaptason, 572 Alexander Ave., 
Winnipeg, Man. Canada. 


Ritstjóri: Magn. J. Skaptason. 


Prentsmiðja G. M. Thompson. 





